Y FERCH 0 

CEFN YDFA, 

Gan William Hopkin, 

Bardd o Lângynwyd, Sir Forganwg. Bu farw yn 1741, 
yn 40 Mlwydd oed. Bedyddiwyd ef yn 1700. 

m m m 

BUGEILIO’R GWENITH GWYN. 



Myfi sydd fachgen ieuanc ffol, 

Yn caru yn ol fy ffansi, 

Mi yn bugeilio’r gwenith gwyn, 

Ac ereill yn ei fedi. 

O ! pa’m na ddewi ar fy ol 
Rhyw ddydd ar ol ei gilydd ? 
Gwaith ’rwyn dy wel’d di’r feinir fach, 
Yn lanach, glanach beunydd. 

Glanach, glanach wyt bob dydd, 

Neu fi sy’m ffydd yn ifolach, 

Er myn y Gwr a wnaeth dy wedd 
Gwna im’ drugaredd bellach. 

O ! cwyd dy ben—gwel acw draw, 
Rho imi'th law, Gwen dirion, 
Gwaith yn dy fynwes bert ei thro 
Mae all wedd clo fy nghalon. 


2 


Mi godais heddyw gyda’r wawr, 

Gan frysio’n fawr fy lludded, 

Er mwyn cusanu Hun dy droed 
Fu’r hyd y coed yn cerdded. 

O ! cwyd fy mhen o’r galar maith 
A serchus iaith gwarineb, 

Gwaith mwy na’r byd i’r mab a’th gar 
Yw golwg ar dy wyneb. 

Tra fo dwr yn y mor hallt, 

A thra fo ngwallt yn tyfu, 

A thra fò calon dan fy mron 
Mi fydda’n flfyddlon iti. 

O ! dywed imi’r gwir dan gel, 

A rho dan sel d’atebion 
P'un a'i myfi neu arall, Gwen, 

Sydd oreu gan dy galon. 


THE MAID OF 

CEFN YDFA. 

BY WILLIAM HOPKIN, 

Bard of Langynwyd, Glamorganshire. He died in r74l, 
in the 40th year of his age. He was baptised in 1700. 

m m m 

WATCHING THE BLOOMING WHEAT. 

% & 

A simple youthful swain am I 
Who love at fancy’s pleasure ; 

I fondly watch the blooming wheat, 
And others reap the treasure. 

Oh ! wherefore still despise my suit ? 

Why pining keep thy lover ? 

For some new charm, thou matchless 
fair, 

I day by day discover. 

Each day reveals some new born 
grace, 

Or does fond faith deceive me, 

In love to Him who formed thy face, 
With pity now receive me. 

Oh! raise thine eyes—one look 
bestow; 

Yield, yield thine hand, my fairest; 
For in my bosom, worthy maid, 

My heart's sole key thou bearest. 


4 

In deepest ẁóe this day I rose, 

And sped at morning’s gleaming 
To kiss each spot where thy fair foot 
Had in your grove been roaming, 

O ! raise my head, bowed down by 
grief, 

With kindest accents speaking, 
Than worlds more dear is thy one 
glance 

To him whose heart is breaking. 

While hair adorns my aching brow, 
This heart will beat sincerely; 
Whilst oceans rolls its briny flow, 

So long I’ll love thee dearly 
Oh ! tell the truth, in secret tell, 

And under seal discover, 

If it be I, or who is best 


As thy pure heart’s best lover. 



fonts & Son, Printers, Victoria Square, Aberdare. 


